MARWNAD, 


AR 
FARWOL AETH 
THOMAS DAVIES 
6 YSGOD-REDDFYN, v'uui wyr LLYWEL, 
8IR FRECHEINIOG. 
PREGETHWR YR EFENGYL 
AELOD O EcLwys sARDIS, Ŵ 


Yn MWN A ORFMENODD Et DAITH 
RHAGFYR v Ts o 1910, 
Yn 23 o'i Oed. 


SIR ST WIR 


Gan DAFYDD WILIAMS, LLANWRTYD, 
ARE ISO Dynes, 


'e'Sam.i.17. 
u Dafydd a alarnadodd yr alarnad bam. 
mw GN SN ymo 


TALGARTH: 
i Anysybwyl mm M. Hughes; 





ie 


y 


Marwnad, &c.. 


Mi 
Y 


A Am weithredoedd brenin braw; 
Yn gwneud ugeiniau o driít wynebau 
Trwy'n hardaloedd yma athraw, 
Nid yw'n arbed ieung€tyd dawnus, 
^>. Mwy na'r rhal oedranus teg, 
Cwympa'r gwr na chadd ond talent, 
Gwna'r un rodd â'r hwn ga dd ddeg. 


TRWM newyddion fydd yn tramwy 


2 Mâe yntorri'r egin iraidd... 
Cyn i'r rhain Sedeue'n llawn, 
Cangau gwan o frig y gwiaswydd, 
_ Pan heb îanw 'roedd eu grawn, 
Pianigyn hardd o ardd yr eglwys, 
'Rotd i orwedd dan y don, _., 
Gan i angeu a'í farwol ergyd, 
'“' Lynu o'i faeth odan eì fron, 
2 Tomas Davies aeth o'r rhyfel, 
Ì'r wìad dawel uwch y.llawr, ; 
...* gyd uno mewn caniadau, . 
Jyd â'r dorf aneirì fawr, î 
Lle mae hcddyw'n (wnio'n beraidd 
Glodydd ei Waredwr glan, 
y A'i ferch yn dwym at Dri mewn Undod, 
. Wedi ei. 'nynnu â actol dân. 
4 Galwyd ef gan Dduw ì Sardis, 
| Yneieglwysfegeddle, 







































3 
y Gyflawn oedd.eì. yfpryd bywiog, ^> 
“.. | Onmwafufau teg y Nei a 
Cafodd ddawn i'r weinidogaeth, 
Llygad Eryr, wyneb Llew 
Calon dyner o ddynoliaeth, 
Ac fel Ych llafyrus glew. | 
__& Treiddie mewn i bethau dyfnion, 
7” Dywedai'n hŷ'r gwirionedd Mon, 
Heb noddfa'r gwaed nad oedd ond ufferw 
w £5” Pr holl werin [awr a aan... 
: Safodd ar yr adwy danllyd. 
A llewyrchu yno wnaeth, a 
“ Daliwyd ef gan fraich anfeidrol , 
Nes rhoì terfyn ar ei waìth. 


6 4 roed-rhiw-dalar a. Llrnwrtyd, 
.Bn e'r ful, diwedda ond uri, 
“ , Ac y cafodd rodio alan; in 
& “^ I ddywend am gariad Duw at ddym, 
^ 8 udis gynnes lle dechreuodd 
“Bu yrn diwedda ì gyd, 
' Dros eì Arglwydd yn llafurio, 
| Cyn myn'd mewn i'r nefol fyd, 
g Wedi i ragílaenoriaìd angeu, 
O gornwydau y Frech wen, 
Ledu dros ei babell briddlyd, 
Cafodd nerth o'r wlad uwch nen 
' .I fyn'd allan yuei ardal, 
“' ^Âm y tro diwedda byth, | 
—. daer geifioei gymdogion, 
' — Ddo'd i'r bryniau i wneud eu nyth. 


$ Wedyn aeth yn waelach waelach, 
Methu fiarad fel o'r blaeng 
nA go “ 








4 


Y gair diweddâf a ddeallwyd, 
Ydoedd, Iechydwriaeth lân!” 
Brenîn mawr y dychryniadau, 
Ddaeth i rwygo eì natur wan, 
Nes datglymu' oddi wrth ei gilydd, - 
Gorph ec enaid bob yn rhan,” 
9 Arddydd llun 'fe 'hedodd adreu, 
'T'rwy'r changder Toyw lâs, 
Wedi dal y frwydyr wrefom, 
Ca'dd y congeweít ar y ma's, 
Yroedd y glyn heb niweid iddo, 
Ar ffordd yn:rhydd í dŷ ei Dad, 
A'i enaid gwan mor wyn a'r eira, 
' Wetli'ei ganriu yn y gwaed. 
to Dringodd yr wybrennu fynu, 
Gyd llu angylaidd ryw, ^. 
Mor gyflymed braid a'r meddwl, 
Ngsmwynhau'r trigiannau gwiw st. 
Meibioi Jupkera Saturn, 
Geergeîum Sidus pell eu lle, a 
'Troed i'lawr ni ro'dd î orphwys 
Nescartrefu yny Ne, ^^ 


Yi Gwelodd yno gwmp'ni cynes, , 
“ewn llawn hwyl yn moli'r Oen, 
Oll a'u gynnau difglair wynion, 
Ddaeth o'r cyítudd mawr AT DOEnO 
Gwrelodd lu o gyn-ddiluwiaìd, 6. 
Ac Abel flaena ymhlith y rhain, 
Patriarchiaid a Phrophwydi, 
I gyd a'u gwîlg o liain main. 


42 Gwelodd lu odan Efengyl, .. i 
— Heb un eweryl yno yn bod 
Ymneillduwyr ac Eglwyfwyr, 































ea 


A^ yt uwcha yn canw clod 
Lvrher ddgwr, a Chalfin dreitdiol, 
Diseier. Owen wawr ei ddawn, 

A Hetiry gynes at y bywyd, 
i —.. Dŷ&a'r cwmpni ynogawn. 


y 


» 


“Ms 1 3. Gwell yw. ganddo drigo yne, 
“ig Fwy na mil o weithiau'n. un, 
Na d'od yn oli barch y ddaexdr, 
£ feddu)r mwya gafodddyn y^ 
i«. Peb tangnefedd fy'n yr ardal, 
Kzwenau'r Oen fy ar y llu, 
Ni ddiffygìant ganu iddo, 
I oefocdd tragywyddoldeb fry, 
4 Ffarwel itifrawddros/chydig, 
”... Ti eít adreu'n fore ìawn, 
— Ninnau ddeuwn ar eín mulod 
'* 4. Cyn machludo'r baul brydnawn s 
Ni chewch chwi fydd yna'n barod, 
Prin ond eiíteu yn eich lle, 
Cyn b'o torf íy gwedi geni, 
ôk Gyrraedd mewn i'w cynes dre, 










ab 


s5 Êi gorph a rowd mewn bedd ì orwedd 
Yn mynwent Llywc with y llan, 
^ Byd nes delo bloedd yr an gel, ì 
Yna ycod E'n gryno ir lan i 
| Wedi gadael llygredigaeth, _ Î 
5 â. « Yn yddaerr ar ci ol, | 
'Ŷ Delw'r Pen fydd &rno'n gyflawn, 
Pan cyrraeddo'r gynnes gôl. 


35 Oedran Criít pan aeth i orphwys. 

— i Baradwys atei Diiw, 
Ydoedd deunaw caut o flwyddau, 

9 Deg ynchwaneg [licr yw: 


6 
A y 


Ac ysteu'n dair o frwyddau ac ugâitu, 
Pan cy rraeddedd | bcn eì daith, 

1 gyd Swdia gyd â'r dye 
Yn ardal trsgywyddoldcb ï maith, 


AT 'Tri ryw glwyfag ges gan angeu _ 
Trwm wrth. deithio'r dyffryn dì'W 
Symmyd trwodd î Baradwys, . 
Rai defnyddiol. gyd 2 Gn. 
Meiftr Price fy hên dad dawnus, 
“Aeth i orphwys gynta draw, 
Galar maŵr fy pan bwy'n coíiô, ; 
Mor dirioned oedd ci law. 


y8 Dan eì aden ces fy magu, 
.Yr oedd ef i'm yn. gyfaill mwyn». 
Ni b6 neb o wilwyr — 
Yn fwy tirion wrth yr wyn; 
Byth ni thaflai'r gareggyntaf 7 
Er nalithrodd dìm o dfo'd, 
Gŵeg ni welid ar ei wyneb, 
Heb fod achos mawr yn bod.' 


e Nefa at hyn 'rwy 'n cofio'r dd. 
Aearodd i'm calon loes, y 
Fod Brawd anwyl gwedi huno, 
Dafydd Evans lon o 'r Ffôs, 
5Y Lanwrtyd daeth yn aelod, 
Yne trefnwyd E gan y Ne, 
Bu faith lwydde yn gwciaì'r Fi 
Llanw odd cf heb iwlcheìile. 


20 'Pas bai galwad. am geryddu, 5 
yweda'r gwir mcwn yfpryd fym, 

AG waeddai'n u. hel ar yr eglwys; 
"Mn yn cr«fydd ynt ei 6 a, a 


cen 


. 
































DT oedai'i aden cros y gweiniaid "^^ 
Magai'r plant â llaeth didwyll, 
Dweud am lawnder Iechydwriaeth 
“ 'Wnai ef wrthynt gyd â phwyll. 


21 yRwy'n caru'r man nae gorph yn gorwedd 
rn Caru gweld ei garrcg. Fedd, Ê 

|. Ŵ Erbodunrhaniddo no, 

'i Y mae'r llall yn yfed hedd, 

,» Ni chlywaf mwy o'i lais ewynfanus, 


Yn ochneidio gyd âni, 
i Er na chânedd lawer yma, 
| Peraidd mae yn canu fry. 


F—Oz2 Sueth ddiweddaf ddaeth i'm clwyfo, 
F . * Hichwamegodd at fy mriw, 
ce aei fod y Davwres ìraidd, 
.. Wedi ei dorri o dir y byw, 
Ychydig oedd'o (eddw!' genni', 
' Mhentre Cauo, wrth ei wedd, . 
. Mai honno fyddai'r olwg ola, 
Yr echr hyn i'r dwfwn fedd, 
33 Trs bu yma yn llafurio, ^^. 
Mawr ei zel yngwaith ei dad, 
yPrif ddifyrwch-Tomas ydoedd, 
Dywcud am rinwedd maith y gwaed, 
Nid oedd ef heb feiau ynddo, 
) “Mwy nag eraill ar yllawr 










“ Peidied pawb a choffa y rheini, 
Gladdwyd yn y cenfôr mawr, 

ng Y aeChwithandadamamalarus 

| | Â rodd eich mab.mewn daear fedd, 

Na thrìítewch fel rhai. heb obaith, 

“Cewch ei weì'd ymore'r hedd ; 



















i aa a. 


] efweh fewb o'i hol) bert'na(2u, 
Amwzae'I: "i chwi'n nŷth, 
Dyna'r man bydd eich enêidiau 


Yn ddiogel ddigon byth. 


ww? 








y “5 Cwynfanfyddofewn eglwy, NW |. * 
PF _ Amei ddawn a'i fobrwydd E, v 


“AM 2r ddymnnwch wrth yr o fed. 
Am rai ett» lamwo ci le 
Tgrfa fawr fy heb cu galw, Ak 
Brynwyd ar galfaria fryn, 
Rhaid cael offarynau cymmwys, 


Ât y gorchwyl pwyíig hyn, 








“a6 Wedi bod yn wa, garedig, 
“o » Yn crwydro wyncb lla vr, 
3. Cwrdd ydorfo waredigion, 

Pan del bloedd ŷr udgorn mawr, 
Bydd y dwyrain'a'r gorllewin mm 
Gogledd Dehau yno ynghyd, 

“wa; wybrenau yn dadfeinio, 
ts ER Peraidd glod Fachawdwr byd... ' 


— 





MY NF 


